
Mánaðarrit til stuðning.s lcirkju og kristindómi fslendingo, 
gejiff út af hinu ev. lút. lárkjufélagi Isl. í Vestrheimi. 



RITSTJÓRI JÓN BJARNÁSON. 


1 6. árg. 

WINNIPEG, JÚLÍ 1901. 

Nr. 5. 


Sálmr 

eftir sóra Valdemaii Bríem, út af Jób. 21, 4—12. 

(Med sí"u lngi.) 

1. Sjóinn lífsins sœkjutn vér, 
sífellt afla leitum ; 
tíðum smár þó aífinn er, 
orku þótt vér beitum. 

Er ]?á hvergi hjálp að fá ? 
hvaðan myndi’ hún sprottin? 

Einn oss hjálpar; hver er sá? 
hver ]?á nema drottinn ? 

2. Oft er dimm og döpr nótt, 
drungalega syrtir. 

Nóttin líör furðu fljótt, 
fagrlega birtir. 

Sólin skín um land og lá, 
ljómar, — hvaðan sprottin ? 

Sá, er geisla sendir þá, 
sjálfr það er drottinn. 

3. Dynr oft á hregg og hríð, 
hret og stormar ganga. 

Vorsól kemr vörm og blíð 
vosbúð eftir stranga. 

Aftr bœtist manni mörg 
miskunn, — hvaðan sprottin ? 




66 


Sá, er gefr brauð og björg, 
blíðr það er drottinn. 

4. Lítutn upp að lífsins strönd, 
lítum mann þar standa ; 

sá oss réttir hjálparhönd, 
hvern oss bœtir vanda. 

])að er vinr, — hver er hann? 
hvaðan ást hans sprottin ? 
pekkirðu’ ekki þennan mann ? 
það er sjálfr drottinn. 

5. það er ekki langt til lands; 
land er fyrir stafni. 
þangað skal nú heim til hans 
halda’ í drottins nafni. 

Leiði gott og lending er 
líka þaðan sprottin. 

Sá, sem gaf það allt, það er 
enginn nema drottinn. 


Kirkjuþingið á Gimli. 

það hefir tíðkazt að undanförnu að láta ,,Sameininguna“ 
koma með gjörðabók kirkjuþinganna svo fíjótt eftir að þau 
hafa haldin verið á ári hverju sem ástœður hafa leyft. Ýrnist 
ágrip af gjörðabókinni, samið af ritstjóra blaðs þessa, svo ná- 
kvæmt í meginatriðum sem hann hefir haft vit á, eða gjörða- 
bókina orðrétta eins og hún hefir rituð verið af skrifara kirkju- 
félagsins og staðfest af þingmönnum fund eftir fund á ]?ví og 
því ársþingi. Að eins í eitt skifti síðan kirkjafélag vort var 
stofnað hefir öðruvísi verið farið að. það var árið 1886. 
Annað ársþing kirkjufélagsins var þá haldið að Garðar í N.- 
Dak. þess kirkjuþings var að eins getið með ofr lítilli smá- 
grein í Júlí-blaði ,,Sam. “ það ár, en ágrip af gjörðabók þess 
gefið út í sérstökum ritlingi á kostnað kirkjufélagsins og selt 
fyrir 10 cts. A kirkjuþingi því, er nú var síðast haldið af fé- 
lagi voru, á Gimli í Nýja íslandi í Manitoba, varð það að ráði, 
að fara líkt að. Gjörðabók þessa kirkjuþings, sem er langtum 



67 


stœrri, skyldi ckki í heild sinni prentuS í ,,Sam. “, heldr komi 
í sérstökum ritlingi, sem stjórn kirkjufélagsins láti prenta hið 
fyrsta á félags kostnað og selja fyrir afar lágt verð. 

það, sem hér fer á eftir, er því ekki nein regluleg gjörða- 
bók kirkjuþings þessa, heldr að eins hugleiðingar ritstjóra 
,,Sam. “ út af því þingi og hektu málunum, er þar voru uppi. 

þetta var seytjánda ársjúng kirkjufélagsins, og stóö það 
yfir frá því um nón þriðjudag 25. Júní þangað til um iniðnætti 
milli síðasta dags þess mán. og fyrsta dags í Júií. Að eins 
einu sinni áðr hefir kirkjufélag vort haldið ársþing sitt í Nýja 
íslandi,—við íslendingafljót árið 1890. Margt hefir hjá oss 
breytzt á þeim ellefu árum, sem síðan eru liðin. l'ramtíðar- 
horfurnar voru þá miklu skuggalegri en nú. Mótspyrnan 
gegn kirkjufélaginu utan að var þá óðum að magnast; van- 
trúin og kristindóms-afneitanin hafði opinberlega brotizt út, 
og það var komið fast að því, að einn af prestum kirkjufélags- 
ins, sá einmitt, sern þjónaði Nýja íslands söfnuöunum, félli 
frá og hyrfi undan merki kirkju vorrar inn í lið andstœðing- 
anna. Afleiðingin af fráhvarfi þess manns myndi eðlilega 
verða kirkjuleg sundrung og trúarleg ringulreið meðalalmenn- 
ings í því byggðarlagi víðsvegar. það gátu allir vitað fyrir 
fram. Og var því eðlilega kvíði í hjörtum manna, er þeir 
sóttu það kirkjuþing. En er menn nú söfnuðust til kirkju- 
þingsins á Giinli, voru gagnstœðar tilfinningar ráðandi. Allir 
sér þess meðvitandi, að málefni kristindóinsins er að vinna 
sigr í jijóðlífi Vestr-íslendinga yfir höfuð, og þess sérstaklega, 
að menn voru nú á ferðinni inn í það byggðarlag fólks vors, 
sem á þessum tírna er óðum að ná sér aftr í kirkjulegu tilliti, 
óðum aö rísa upp að nýju 1' andlegum skilningi. Nálega allir 
kirkjuþingsmenn utan Nýja íslands komu í einum hópi að 
Gimli degi áðr en þingið var sett, með gufubátnum , ,Premier“ 
frá Selkirk, og höfðu mjög góða og skemmtilega ferð. Bryggj- 
an nýja, sem stjórnin lét byggja á Gimli í fyrra, var brotin. 
það vissu komumenn áðr en þeir lögðu á stað í ferð þessa. 
Gátu því líka búizt við, að ervitt eða jafnvel ómögulegt yrði 
að lenda þar viö ströndina, ef stormr blési á land upp. En 
engin slík hindran kom fyrir í veðrblíðunni, sem var á Win.ii- 



68 


f>eg-vatni þann dag. Viö annarri hindran, sem þinginu var 
fyrir búin, bjuggust komumenn þar á móti ekki. Kirkjunni 
á Gimli, ]?ar sem þingiö skyldi haldiö, hafði verið læst af and- 
stœðingum safnaöarins lúterska þar á staðnum, sem boöið 
haföi þinginu til sín. Söfnuðinum úr þeirri átt harðlega bann- 
að að nota það samkomuhús. pað borið fyrir, að ágreiningr 
væri um ]?að, hver væri löglegr eigandi kirkjunnar, hinn nú- 
verandi lúterski söfnuðr á Gimli, eða leifarnar af gamla söfn- 
uðinum, sem fyrir mörgum árum kom húsi ]?essu upp, en 
breytti síðan trúarjátning sinni og gekk úr lögum með oss. 
Meðan sá ágreiningr væri óútkljáðr skyldi hvorugr málsaðili 
hafa not af kirkjunni. Og svo var lás settr fyrir kirkjudyrn- 
ar, og lögregluþjónn honum til gæzlu á verði við kirkjuna, 
skipaðr af valdsmanni einum, sem Manitoba-fylkisstjórn hefir 
þar á Gimli. Tiltœki þetta kom skiljanlega flatt upp á alla 
komumenn, og þótti þá sýnt, að enn liföi í kolum vantrúar- 
ófriðarins í því byggðarlagi, er með þessu móti var reynt til 
að hindra þinghald vort. 

Vanhugsað var þó ráð þetta vissulega. því telja mátti 
víst, að það myndi mælast fremr illa fyrir, eigi að eins innan 
kirkjufélagsins lúterska og vina þess, heldr líka hjá öllum 
þorra annarra íslendinga, enda mátti brátt heyra á sumum, 
sem algjörlega eru lúterska söfnuðinum á Gimli óháðir, að 
þeir voru sárir út af ofríkis-fyrirtœki þessu og töldu það mann- 
félaginu þar á staðnum til óvirðingar. Eru því líkinditil, að 
forgöngumenn fyrirtœkisins hafi með því fremr veikt málstað 
flokks síns en styrkt hann jafnvel hjá sumum sinna eigin 
manna. Og í annan stað var allsendis ólíklegt, að ekkert 
myndi verða af hinu fyrirfram ákveðna kirkjuþingi á Gimli, 
að þingmenn myndi flýja þaðan burt ráðalausir og án þess að 
reka erindi sitt, þótt það hús, sem þar er hentugast til slíkra 
fundahalda, væri þeim bannað. þar eru líka önnur hús, sem 
vér gátum fengið aðgang að og vel má nota í viðlögum. Og 
þótt ekkert slíkt hús hefði til verið, myndi kirkjuþingið eins 
fyrir því hafa háð verið á Gimli,—undir berum himni. því 
eins og stendr í sálminum: 

,,Guðs musteri er öll veröld víð“ o. s. frv. 



6 9 


Og þó að andstœSingum vorum með hjálp hins veraldlega 
stjórnarvalds tœkist aö setja lás og járnslá fyrir allar kirkjur, 
sem með manna höndum eru gjörðar, þá er þó þar það hús, 
sem jafnvel hinum svo nefnda höfðingja þessa heims aldrei 
tekst að loka fyrir lærisveinum Jesú Krists. 

Tilætlanin var nú að líkindumsú, að kirkjuþingsmenn eða 
söfnuðrinn, sem boðið hafði kirkjuþinginu til sín, léti ofbeldi 
koma á móti ofbeldi og brytist inn í kirkjuna á Gimli þrátt 
fyrir bannið, löggæzluna og lásinn. Til J>ess gat líka óneit- 
anlega verið talsverð freisting. En til allrar hamingju varð 
sú freisting hœglega yfirstigin. Og svo varð enginn ófriðr. 
Viðsjár nokkrar með hinum andstœðu flokkum þar á staðnum, 
en engar verulegar œsingar. pingmennirnir aðkomnu biðu 
rólegir vatnsins hrœringar, áhyggjulausir og í góðu skapi, 
nóttina til þriðjudags og allan fyrra hluta þess dags, hjá hinu 
góðsama og gestrisna fólki, er innhýsti þá og tekið hafði við 
þeim með opnum örmum. Rétt eftir hádegi þann dag skyldi 
þingið sett. En þingsetningin dróst nokkuð fram yfir þann 
tíma, því snemma um daginn hófust sáttaumleitanir milli 
málsaðila, safnaðarins lúterska á Gimli og andstœðinga hans, 
sem kirkjunni höfðu lokað, og þótti líklegt, að þær samninga- 
tilraunir myndi vel út leiðast, eins og líka varð. Niðrstaðan 
var sú, að lúterski söfnuðrinn skyldi hafa fullkomið eignar- 
hald á kirkjunni framvegis gegn því að skuldbinda sig til inn- 
an ákveðins tíma að greiða hinum mönnunum eitt hundrað 
dollara. Upp á það sættust málspartar. Og síðan var kirkj- 
an opnuð og þingið hóf starf sitt. Ágreiningrinn leiðinlegi 
um eignarrétlinn til kirkjunnar á Gimli er nú á enda, því á 
því er enginn vafi, að söfnuðrinn borgar þessa fjárupphæð 
refjalaust á sínum tíma. Og þótt sumum ef til vill finnist 
söfnuðrinn hafi sætt þar ókjörum, þar sem eignarréttr hans til 
hússins hafi áðr skýlaus verið, þá er þó fyrir þá að muna eftir 
því, að í svona löguðum málum á sá að vægja, sem vitið hefir 
meira. Og svo má telja víst, að það margborgar sig fyrir 
söfnuðinn að losna með þessum útlátum við það málastapp og 
þras, sem haldið hefði áfram út af kirkjueign þessari, hver 
veit hvað lengi, ef þetta samkomulag ekki hefði tekizt, 



70 


Séra Björn B. Jónsson prcdikaöi cins og til stóö í guös- 
þjónustunni á undan kirkjuþingssetningunni og lagöi ágætlega 
út af sögunni í Jóhannesar guðspjalli, 13. kap., um fótaþvott- 
inn, talaði um hógværðina og þjónsskyldu kristinna manna, 
þeirra sérstaklega, sem til þess eru af drottni kvaddir, að 
standa fyrir kirkjumálunum. Altarisganga fyrir kirkjuþings- 
menn og alla aðra, sem vildu, var eitt atriði í þessari þing. 
setningar-guðsþjónustu. j)að hefir ekki hjá oss tíökazt áör, 
en í })ess stað altarisganga viö sunnudagsguðsþjónustu seinna 
á kirkjuþingi. Framvegis verðr væntanlega altarisgangan 
höfð í þingbyrjan eins og nú. það er þinginu áreiðanlega til 
mikillar blessunar. Aldrei þurfa menn meir að halda á því 
guðlega sameiningarafli, þeirri trúarstyrking og þeirri upp- 
lyfting andans, sem kvöldmáltíðarsakrament drottins Jesú 
hefir í sér geymt, en þegar á slfka kirkjulega ráðstefnu er 
komið. Óhætt má líka segja, að aldrei hafi fundarstörf vor 
gengið betr, aldrei betr verið unnið, aldrei meiri eindrægni og 
bróðurhugr birzt í orði og verki á kirkjuþingum vorum en á 
þessu síðasta, sem haldið var á Gimli. þingsetningar-guðs- 
þjónustan cndaði með því, að lesinn var hinn mikli sálmr 
kirkjuföður vors Lúters allr: ,,Vor guð er borg á bjargi 
traust, “—og síðan sungin tvö vers af þeim sálmi, hið 1. og 3. 
Og aldrei hefir oss áör fundizt þau vers sungin með sterkari 
rödd en einmitt í þetta skifti. Samkoman lyftist heyranlega 
upp, þegar hún syngjandi bar fram þessi trúarsterku, sigri- 
hrósandi orð: ,, J)ótt mannkynsmorðinginn nú magni fjand- 
skap sinn, hann engu orka kann. “ 

Alls sátu á kirkjuþinginu sjö prestar, 33 safnaða-erinds- 
rekar, og einn embættismaðr kirkjufélagsins, sem ekki er prestr 
(varaféhirðir, í stað féh., sem var forfallaðr); enn fremr einn 
guðfrœðingr óvígðr, sem ráðinn er til missíónarstarfs hjá oss 
um þrjá mánuði á þessu sumri (Gunnlaugr Jónsson, frá presta- 
skólanum lúterska í Philadelphia). Alls 41. En auk þess 
var erindsrekum þeim öllum, sem sérstaklega voru komnir til 
funda þeirra, er haldnir voru í sambandi við kirkjuþing þetta 
út af málum bandalaganna sameinuðu og sunnudagsskólanna 
í félagi voru, veitt málfrelsi á þinginu. Einn af prestunum 



71 

(séra Oddr V. Gíslason) gat ekki komið á þing fyrr en á 
fjórða degi. 

Helztu málin, sem kirkjuþing þetta hafði meðferðis, voru 
þessi, og var á öll þeirra nema hin þrjú síðast nefndu bent í 
ársskýrslu forseta: i. prestsþjónustumál, 2. missíónarmál, 
3, skólamálið, 4. málið um það, hvort vér framvegis eigum 
að halda bandalagsþing og snnnudagsskólaþing í sambandi við 
kirkjuþingin, 5. þingsályktan út af árásum á kirkjufélagið, 6. 
hin kirkjulegu tímarit vor, 7. prestaskólinn í Chicago, 8. 
bindindismál, 9. eftirlaun presta. Út af öllum þessum mál- 
um voru nefndir settar á þinginu. Sá vandi hvílir á forseta 
kirkjufélagsins, samkvæmt grundvallarlögum þess og því er 
tíökast á öllum slíkum samkomum hér í landi, að kveðja 
menn f slíkar þingnefndir. Tekr það minni tíma en til þyrfti, 
ef í þær skyldi kosið. En með þessu fyrirkomulagi lendir sök 
á forseta, ef útnefningin verðr ekki að allra óskum. Stund- 
um hefir og þótt kenna hlutdrœgni af hálfu forseta í þessari 
grein, þótt ekki viti hann sig þar sekan. Líklega sleppr hann 
í þetta skifti við allan grun í þá átt, því hann tók nógu 
snemma á þessu þingi það ráð,að setja alla þingmenn í netnd- 
ir, að séra Oddi V. Gíslasyni einum undanteknum, sem ekki 
kom á þing fyrr en öllum nefnda-kvaðningum var lokið. 
Flestir þingmenn voru að eins í einni nefnd, og engir í fleiri 
nefndum en tveimr. Ekki að eins til þess að firra forseta 
vítum teljuin vér hyggilegt að fylgja þessari reglu framvegis, 
heldr einnig til þess að enginn þingmaðr freistist til þess að 
lenda eins og utan við verk það, sem verið er að vinna á 
kirkjuþinginu, freistist til að ímynda sér, að hann sé af öðrum 
talinn einskonar hornreka eða utanveltu-maðr. Oft hafa 
menn áðr viljað fara burt af þingi löngu fyrr en því var slitið, 
svo sterklega, að enginn kraftr hefir getað haldið þeim kyrr- 
um, sennilega þeir helzt, er engum nefndarstörfum voru 
bundnir. En nú kom ekkert slíkt fyrir. Allir sátu rólegir til 
þingloka, enda var gestrisni sú, er menn nutu hjá Gimli-búum, 
svo mikil, að aldrei hefir betr verið á neinum þingstað. 

Prestsþjónustumálið og missíónarmálið eru náskyld, nærri 
því sama mál. Hér var að einu leyti um það að rœða, hvern- 



7 2 


ig ]?eir söfnuðir félags vors eigi í bráöina að geta bjargazt, sem 
aö undanförnu hafa notiö stööugrar og reglubundinnar prests- 
þjónustu, en nú hafa misst eða eru að missa frá sér presta 
sína (prestakall séra Jónasar A. Sigurössonar og séra Jóns J. 
Clemens, og ef til vill séra Friðriks J. Bergmanns). En hins 
vegar kom það til greina, að hve miklu eða litlu leyti kirkju- 
félagið getr á þessu ári haldið áfram missíónarverki sínu með- 
al safnaða þeirra í ýmsum áttum, er enga fasta prestsþjónustu 
hafa haft hingað til, svo og í öðrum íslendingabyggðum, þar 
sem engin safnaðamyndan hefir enn komizt á. Mjög ófull- 
komlega varð á þinginu ráðið fram úr þessu tvöfalda nauð- 
synjamáli. Við engu meira en gjört var gátu menn búizt. Á 
missíónera þann, er ráðinn er í þjónustu kirkjufélagsins ísum- 
ar, er áðr minnzt. Nokkur von er og um það, að séra Jón J. 
Clemens, sem ákveðinn er í því, að hverfa burt frá Argyle- 
söfnuðunum í haust, láti góðfúslega til leiðast að gjörast 
missíónarprestr kirkjufélagsins nokkra mánuði eftir það, helzt 
á næsta vori. Og stórvægilega bœtir það úr núveranda presta- 
skorti vorurn, ef af því verðr, að vinr vor og fyrrverandi starfs- 
bróðir séra Hans B. Thorgrímsen, er þjónað hefir norskum 
söfnuði í Milwaukee, Wis., tekr köllun frá þrem þeirra safn- 
aða, sem séra Jónas A. Sigurðsson hefir þjónað, og kemr til 
vor í haust, eins og vér höfum frétt eftir að vér komum heirn 
af kirkjuþingi. 

Lengst af heyrist á því klifað af óvinum kirkjunnar með- 
al vor íslendinga, að klerkarnir eigi við svo mikil sældarkjör 
að búa, að því er snertir jarðneska afkomu. þeir sé svo hátt 
launaðir og aðallega embættis-launanna vegna hafi þeir gjörzt 
prestar. þetta er heimska, blandin öfund og illgirni. Eins 
og forseti tók fram í ársskýrslu sinni á þessu síðasta kirkju- 
þingi er almenn umkvörtun um það í hinum stóru kirkjufé- 
lögum hér f álfu, að langt um færri námsmenn fáist til þess 
að ganga í guðfræðisskóla og undirbúa sig til prestskapar en 
félögin þurfi á að halda til þess að halda hinu kirkjulega verki 
áfram og fœra verksvið sitt út. Og aðal-orsök þeirrar fæðar 
er með rökum sýnd vera sú, að hinir ungu menn vilja heldr 
þúa sig undir nálega hverja aðra lífsstöðu, sem hærrj menntan 



73 


útheimtist til, fyrir þú sök, aö þar geta þcir búizt viö hærrri 
launum. Reynslan er líka farin að sýna, að allr þorri hinna 
íslenzku námsmanna bæði í Canada og Bandaríkjunum lítr 
eins á það mál, því flestir vilja þeir annað nám fyrir sig leggja 
en hið guðfrœðislega. Rétt var það þvf vissulega ráðið af 
þessu kirkjuþingi, í núverandi prestaskorti vorum að reyna til 
að búa í hag kirkjufélagsins framvegis með því að gefa forseta 
vald til að verja nú þegar á þessu ári allt að 300 dollurum til 
að styrkja eina tvo eða þrjá efnilega unga námsmenn til skóla- 
göngu upp á það, að þeir byggi sig undir kennimannsstarf í 
félagi voru. En jafnframt þarf auðvitað áhuginn á málefni 
kristindómsins að glœðast hjá hinum uppvaxanda lýð safnað- 
anna, svo að allt af verði þar einhverjir til að gjörast boðber- 
ar guðs orðs meðal síns eigin þjóðflokks, þó að flest annað 
lífsstarf borgi sig í jarðnesku tilliti miklu betr. 

Skólamálsnefndin, sem sett var í fyrra, kom með tvískift 
álit inn á þetta kirkjuþing. Samningar við Gustavus Adol- 
phus College í St. Peter, Minn., um það, að félag vort kœmi 
]>ar aö íslenzkum kennara, höfðu ekki tekizt. Forráðamenn 
þess skóla í Ágústana-sýnódunni sœnsku stóðu ekki, þegar 
til kom, við tilboð það, er þaðan var til vor komið. En nú 
hafði skólamálsnefndin aflað sér upplýsinga um ,það, að kom- 
ast myndi mega að vel viðunandi samningum í sömu átt við 
einn af hinum hærri skólum í Winnipeg, Wesley College, sem 
kirkjudeild Meþodista heldr uppi. í annan stað hafði komið 
til máls í nefndinni, hvort ekki væri tiltœkilegt, að kirkjufé- 
lagið byrjaði kennslu upp á eigin býti nú þegar í haust. En 
sökum hins væntanlega miklu meira kostnaðar, sem til þess 
myndi útheimtast, virtist það síðr tiltœkilegt en hitt, að setja 
sig í samband við Wesley College. Meiri hluti nefndarinnar 
frá í fyrra réð nú til þess, að kirkjuþing gæfi þessa árs skóla- 
nefnd, sem er skipuð tveim fleiri mönnum en áðr, vald til að 
ráða sér kennara (á líkan hátt og í fyrra var til ætlazt, ef 
samningar tœkist við skólann í St. Peter) og byrja kennsluna 
á þessu ári annaðhvort í sambandi við Wesley College eða á 
hvern annan hátt, sem nefndin teldi sér fœrt. Minni hluti 
nefndarinnar (séra Björn B. Jónsson) kom með sitt ágrein- 



ingsatkvæði, ]?orði ekki að ráða til þessa, áleit kirkjufélagiö 
íslenzka eiga of mikiS á hættu, ef af því yrSi, aS þaS í kennslu- 
málurn sínum bindist félagsbandi viS ólúterska kirkjudeild. 
Sami skoðanamunr kom fram í þinginu. Tillaga meira hluta 
nefndarinnar gömlu náði þó fram að ganga með réttum fjórSa 
hluta atkvæða á móti. Naumast er þó nein hætta fyrir því, 
að skoöanamunr þessi verði framkvæmdum í skólamálinu til 
fyrirstööu. Menn minna hlutans eru víst allir svo góðir fé- 
lagsmenn, aS þeim dettr ekki í hug að hefta framgang máls- 
ins, þó aS hin núverandi skólamálsnefnd kunni fjárskorts 
vegna í kirkjufélaginu að velja hina 'auðveldari leið, láta 
kennsluna byrja í sambandi við hinn áminnzta Winnipeg- 
skóla, ef hún kemst aS eins góSum samningum og við er bú- 
izt. Allir kirkjuþingsmenn vissu áðr en kosiö var ískólamáls- 
nefndina nýju, að séra Friðrik J. Bergmann er maðrinn, sem 
fyrirhugaðr hefir verið til kennaraembættis þessa, nú alveg 
eins og í fyrra, þá er um Gustavus Adolphus skólann var aS 
rœöa. Og svo var hann þá líka nú mjög eðlilega einn þeirra 
sjö manna, sem kosnir voru í skólamálsnefndina. Hinir 
nefndarmennirnir eru: Friðjón Friðriksson, Sigtryggr Jónas- 
son, Magnús Paulson (þeir þrír áðr í nefndinni), dr. Brandr 
J. Brandson, Tómas H. Johnson og séra N. Steingrímr þor- 
láksson. 

Væntanlega bíða menn nú ekki aögjöröalaust í þessu 
mikla nauðsynjamáli þjóöflokks vors hér fram að næstakirkju- 
þingi. Sérhver byrjunartilraun í verkinu mun rnælast vel 
fyrir bæöi utan og innan kirkjufélagsins. 

JíaS varð að ráði á þinginu að halda fundina út af banda- 
lagsmálum og sunnudagsskólamálum framvegis í sambandi 
við kirkjuþingin, en þó ekki alveg eins og aS undanförnu, 
heldr eftir þinglok. 

Á málið um árásir á kirkjufélagiS þarf hér ekki aS minn- 
ast, því þingsályktanin um þaö mál hefir þegar í heild sinni 
birzt í ,,Lögbergi“. 

Samkvæmt bending í ársskýrslu forseta réð þingiS til 
þess, aS reynt yrði aS sameina ,,Sameininguna“, ,,Aldamót“ 
og ,,Kennarann“ í eitt tímarit. En svo ceskilegt sem það 



75 


væri, eru þó á því ýmsir örðugleikar, sem ef til vill rejmast 
enn óyfirstíganlegir. Utbreiðsla allra þriggja rita þessara er 
langtum minni en viðunanda sé. ,,Sameiningin“ er hið eina 
af tímaritum þessum, sem beinlínis er gefið út af kirkjufélag- 
inu. En eigi það blað að halda áfram eins og að undan- 
förnu, þá verða áskrifendr þess að gjöra miklu betri fjárskil 
en verið hefir á næstliðnu ári. 

Með tilliti til þess, hvílíkra velgjörða kirkjufélag vort hef- 
ir orðið aðnjótanda frá hinum lúterska prestaskóla í Chicago, 
réð kirkjuþingið til þess, að leitað væri í söfnuðum vorum ein- 
hvern tíma á ári þessu frjálsra samskota þeirri menntastofnan 
til handa. Ætlazt er auðvitað til, að prestarnir beri það mál 
upp og skýri það fyrir söfnuðum sínum. Sá skóli er í engri 
fjárþröng. Hér er að eins um það að rœða, að vér sýnum 
skóla þessum og hinum ágæta forstöðumanni hans dr. Weidn- 
er á þennan hátt ofr lítinn þakklætisvott í verkinu. Dr. 
Weidner kom til Minneota, Garðar og Winnipeg rétt á undan 
kirkjuþingi, prédikaði í Fyrstu lútersku kirkjuf W.peg sunnu- 
daginn 23. Júní, fór svo með oss næsta dag til Selkirk og það- 
an samdœgrs með gufubátnum alla leið að Gimli, og var sú 
samfylgd og viðkynning hans oss öllum hið mesta fagnaðar- 
efni. Hann sté þó ekki í land á Gimli, sneri aftr með bátn- 
um áðr en tíðindin komu til vor um það, að búið væri að loka 
fyrir oss kirkjunni. þótti mörgum betr, að þau tíðindi bárust 
honum ekki áðr en hann kvaddi oss. 

Kirkjuþingið studdi það, að hlynnt væri að bindindismál- 
inu, og var þá auðvitað til þess ætlazt, að prestar og söfnuðir 
kirkjufélagsins legði kapp á að útbreiða heilbrigðar og guðs 
orði samhljóða bindindisskoðanir. 

Málið um eftirlaun presta hafði eiginlega ekki annan á- 
rangr en þann, að einum prestinum, séra Jóni J. Clemens, 
sem upphaflega hreyfði því, var falið á hendr að vera sér úti 
um upplýsingar um það, hver aðferð væri höfð í öðrum kirkju- 
félögum, þeim er helzt myndi verða oss til fyrirmyndar, til 
þess að sjá borgið prestum þeim, er sakir elli eða heilsubrests 
ekki lengr geta unmð og í efnalegu tilliti eru ósjálfbjarga. Og 



skyldi hann láta félagi voru ]?ær upplýsingar í té á næsta 
kirkjuþingi. 

Á fundina, er haldnir voru á kirkjuþinginu út af málum 
bandalaganna og sunnudagsskólanna verör sérstaklega minnzt 
í ,,Sam. “ })eir heppnuSust ágætlega. 

Tveir fyrirlestrar voru fluttir á þinginu, annar af ritstjóra 
þessa blaðs, að kvöldi annars dags, með fyrirsögninni þrándr 
í Götu, hinn að kvöldi fimmta dags, um bókstafinn og and- 
ann, af séra Friðrik J. Bergmann. — Við guösþjónustuna á 
sunnudag prédikaði séra Jón J. Clemens. — Að kvöldi þess 
dags rétt undir þinglok fóru fram trúmálsumrœður um synd- 
ina. Inngangsrœða séra Rúnólfs Marteinssonar var ágæt, en 
annars heppnuðust þær umrœður ekki sem bezt, að sumu 
leyti líklega af því, að þingmenn voru orðnir þreyttir, en að 
sumu leyti vissulega fyrir þá sök, að þær snerust of mikið um 
athugasemdir utankirkjumanna á annarlegum trúargrundvelli, 
sem gefið var orðið á fundinum. Vafalaust verðr heppilegra 
framvegis að hafa trúmálsumrœðurnar fastákveðnu snemma, 
en ekki seint, á kirkjuþingi. 

i. Júlí kom hópr kirkjuþingsmanna, þeirra allra, er ekki 
eiga heima í Nýja Islandi, frá Gimli með gufubátnum ,,Prem- 
ier“ aftr til Selkirk, og datt þar ofan í veizlu, sem kvenfélag 
safnaöar vors þar hafði þeim búna. Svo tók við andleg veizla 
í kirkju þess safnaðar, söngr og rœðuhöld, og varð ekki heyrt 
á rœðumönnunum, sem allir höfðu á kirkjuþinginu setið, 
að þeir væri áðr orðnir þreyttir á að tala. 


Eiti af mitíðar-kreddunum kirkjulegu. 

Smábrot af fyrirlestrinum „Þiándr í Götu“. 

Fyrst*) skal nefnd hin hærri ,,kritík“, sem svo er kölluð, 
nýmælin um tilorðning margra ritanna í biblíunni, sem séra 

*) Upphafsorð þessa þáttar bendir til þess, að síðar i i'yrirlestrin- 
um var talað um ýmsar fieiri kreddur, sem nú eru að beiðast hjá oss 
landsvistar. Af því séra Jón Helgason vill víst sem fyrst vita, hvað 
vér höfum sagt um þetta sérmál hans núna á kirkjuþinginu, réðum vér 
af að birti það í þessu ,,Sam.“-blaði, því þess verðr ef til vill talsvert 
langt að bíða, að fyrirlestrinn komi út í heild sinni.— ItlTST, ,,Sam,“ 



jón Iíelgason hefir veriö aö halda fram, en séra Björn B. 
Jónsson að rita á móti og hrekja. Og í sambandi við þau ný- 
mæli og af þeim leiðandi sú kenning, er neitar því, að ritning- 
in í heild sinni sé innblásin af heilögum anda eða að hún sé 
guðs orð. Séra Jón Helgason hefir í blaði sínu ,,Verði ljós!“ 
borið sig upp út af því, sem eg í mesta bróðerni og í sem fæst- 
um orðum hreyfði við sérmáli hans í fyrirlestri þeim um 
,,mótsagnir, “ er eg flutti á kirkjuþingi í fyrra. Rétt er þó sú 
tilgáta hans þar, að eg [muni ekki ætlazt til, að hann—eða 
neinn annar—fylgi mér ,,í gegn um þykkt ogþunnt“. Eghefi 
ekkert út á það að setja, að skoðanir manna innan sömu 
kirkjudeildar sé talsvert skiftar um ýmislegt hinni sameigin- 
legu trú og kirkju viðkomanda. Svo lengi sem þar er að eins 
um auka-atriði að rœða, eða svo lengi sem auka-atriðin ekki 
eru gjörð að aðal-atriðum, getr allt velfarið, og skoðanamunr- 
inn meira að segja orðið kristindómslífinu til eflingar. En 
þegar sérmálin kirkjulegu eru lamin fram með öðrum eins á- 
kafa og úr þeim gjört eins stórt númer og reynd hefir á orðið 
um biblíu-kritíkina og hennar fylgifiska í ritgjörðum þessa 
mikilsvirta vinar vors og bróður, þá fer mér að minnsta kosti 
ekki að lítast á. Hann getr þess, að eg hafi líka verið að 
berjast fyrir ýmsum sérmálum, þótt ekki nefni hann þau. Eg 
býst við, að þar sé helzt átt við það, sem eg hefi á ýmsum 
tímum sagt um skaðvæni Kaupmannahafnar-menntunarinnar 
fyrir þjóð vora og ísland, og þá sannfœring, sem ofthefirkom- 
ið fram hjá mér, að kristin kirkja sé miklu betr sett þar sem 
hún er frjáls og sjálfstjórnandi en þar sem hún er bundin á 
klafa hins veraldlega valds. það má fyrir mér kalla þetta 
kreddur. Jiað má, ef menn endilega vilja, benda á þetta sem 
sönnun fyrir því, að eg eins og aðrir hafi mínar kreddur fyrir 
mig. En að jafna því í trúarlegu, kristilegu tilliti við kredd- 
una um biblíu-kritíkina, er séra Jón Helgason hefir tileinkað 
sér og leggr svo mikið kapp á að útbreiða, það nær engri átt. 
J)að getr ekki sært hina kristilegu trúartilfinning hjá neinum, 
þótt því sé haldið fram, sem eg hefi gjört, að íslendingar hafi 
beðið stórtjón af lífsstraumi þeirn, er til þeirra hefir mannsaldr 
eftir mannsaldr og öld eftir öld komið úr höfuðstaö Danmerkr, 



—ekki nema ]?ví aö eins, aö Kaupmannahöín og háskólínn 
þar sé einn þáttr í kristnu trúnni, sem eg kannast ekki viö. 
Og það getr ekki heldr, að því er trúna snertir, hneykslað 
neinn, þótt því sé haldið fram, eins og eg líka hefi gjört, að 
málefni kristindómsins sé betr borgið í frjálsri og sjálfstjórn- 
andi kirkju en í ófrjálsri ríkiskirkju,—ekki nema því að eins, 
að menn hafi það fyrir satt, að ríkiskirkju-fyrirkomulagið eigi 
rót sína í einhverjum guðlegum ákvæðum í nýja testamentinu. 
En sú skoðan er mér vitanlega ekki til meðal íslendinga í nú- 
tíðinni, þó að eg hafi rekiö mig á hana hjá einstaka guðfrœð- 
ingi annarra þjóða. þegar um biblíu-kritíkina áminnztu er að 
rœða, þá er þar allt öðru máli að gegna. þar er sú kredda, 
sem vita mátti um fyrirfram, að særa myndi trúartilfinning 
margra vel kristinna manna eigi síðr hjá vorri þjóð en hverri 
annarri. Enda er enginn vafi á því, að það, sem í liðinni tíð 
hefir sagt verið opinberlega á fslenzku í þá átt, hefir þegar 
hneykslað ekki svo fáa trúaða íslendinga. Og það mjög eðli- 
lega, fyrir þá sök, að sérkenning þessi eða kredda gengr megin- 
máli kristindómsopinberunarinnar, miðpunkti trúarinnar á 
Jesúm Krist, svo háskalega nærri, eða sýnist að minnsta kosti 
gjöra það. 

Setjum svo, að allt það reynist satt, sem biblíu-kritík sú 
fer fram á, er séra Jón Helgason hefir tekið að sér. það eru 
nú ekki nriklar líkur til þess, að sú verði reyndin. En hugs- 
um oss, að þar sé að eins um sannleik að rœða. það getr 
eins fyrir því verið varúðarvert og beinlínis rangt í kristilegu 
tilliti að fara með það mál—■ þessa svo köliuðu ,,niðrstöðu 
hinná vísindalegu rannsókna“—eins og gjört hefir verið. Séra 
Jón Helgason ráðleggr andmælanda sínum séra Birni B. Jóns- 
syni að lesa biblíuna betr, og muni hann þá geta séð, að and- 
mæli hans gegn biblíu-kritíkinni hafi þar engan stuðning. Eg 
vildi eigi síðr bróðurlegast ráðleggja nafna mínum að kynna sér 
biblíuna betr en hann enn virðist hafa gjört, þótt ekki væri 
nema 14. kapítulinn í Rómverjabréfinu. þar er minnzt á 
tvo flokka kristinna manna í kirkju þeirrar tíðar: veiktrúaða 
menn og sterktrúaða. Veiktrúuðu mennirnir voru háðir 
ýmsum ófullkomleikum með tilliti til þekkingarinnar. Meðal 



79 


annars ímynduSu ]?eir sér, að kjöt af dýrum, sem heiöingjar 
höföu slátraö til fórna, mætti ekki nota til fœðu af kristnum 
mönnum. Slík nautn yröi ]?eim aö synd. Og meö því að 
aldrei varö fengin full vissa um ]?aö, hvernig stœöi á kjöti ]?ví, 
er selt var á mörkuöum borganna víösvegar um lönd á þeirri 
öld, þá varð það ráð þeirra manna að forðast alla kjötnautn 
og lifa að eins af jarðarávöxtum. Annar veikleiki manna 
þessara kom fram í því, að þeir gjöröu sér daga mun, tóku 
suma daga í trúarlegu tilliti fram yfir aöra. þetta eru ]?á 
augsýnilega menn, sem lifa í mjög þröngum bindindisskoðun- 
um. En aðrir vissu betr, voru lausir við allt slíkt trúarlegt 
þröngsýni, andlega víðsýnir, sterktrúaðir menn. Og í því til- 
liti heyrði Páll postuli algjörlega til hópi þessara síðar nefndu 
kristnu manna. En hvernig kemr hann nú fram í ágreinings- 
máli flokka þessara? Hann segir: ,,Sérhver haldi sannfœrtng 
í huga sínum. “ Hver fari fyrir sjálfan sig eftir sinni sann- 
fœring, en varizt að dœma hina, sem eru annarrar sannfœr- 
ingar, láti algjörlega vera að troða sinni sannfœring upp á 
aðra. ,,Sá, sem alls neytir, fyrirlíti ekki hinn, sem ekki neytir 
alls; og sá, sem ekki neytir alls, dœmi ekki þann, sem alls 
neytir. “ ,,Sá, sem af deginum heldr, heldr af honum vegna 

drottins; og sá, sem ekki gjörir sér daga mun.gjörir hann ekki 
vegna drottins. “ Látum þá, sem eru hræddir við hína um- 
rœddu biblíu-kritík, vera í samanburði við hina mennina þröng- 
sýna, veiktrúaða. Sé sannfœring þeirra hreinskilin, þá veröa 
hinir samvizkusamlega að taka tillit til hennar. það er heilög 
skylda þeirra. Eg veit, aö það er sagt, að sú skoðan á biblí- 
unni, sem að undanförnu hefir verið ráðandi í kristninni, fæli 
margan mann frá því að gjörast maðr kirkjunnar. Og víst má 
svo með þá skoðan fara, aö hún hafi þessa illu afleiðing. 
Henni hefir vitanlega marg-oft verið misbeitt í kirkjunni. En 
af tvennu illu er betra að taka of lítið tillit til vantrúaðra 
manna utan kirkju en trúaðra inanna innan kirkju; betra að 
missa af vinsælduin hjá hinurn fyrr nefndu en að hneyksla 
hina síöar nefndu. 

það að eg get ekki annað en verið á móti því, hvernig 
séra Jón Helgason hefir komiö út í þessu máli um biblíu-kritík- 
ina, er alls ekki af því, að eg hafi þá bókstafstrú á biblíunni, 
sem ráðandi var hjá guðfrœðingum seytjándu aldarinnar. 
Mér stendr enn jafn-mikill stuggr af þeirri guðfrœðisskoðan, 
hvar sem hún verðr fyrir mér í nútíöinni, eins og fyrir 28 ár- 
um, þegar eg mœtti henni nýkominn frá íslandi vestr um haf 



§0 


hjá einni lúterskri kirkjudeild hér í álfu. Eg leit á j?á skoöail 
þá sem kreddu, eða oftrúar-öfgar, einkurn þegar eg sá, hve 
ónærgætnislega og fáránlega skoðaninni var beitt í kirkjulífinu. 
Og það álit mitt er í aðalatriðinu óbreytt enn. En af sömu á- 
stœðu hlýt eg að vera á móti hinni gagnstœðu skoðan á biblí- 
unni, þegar eg sé, að hún er orðin mönnum að >eirri öfga- 
kreddu, sem allir eiga að vera skyldir til aö beygja sig fyrir 
nauðugir viljugir svo sem væri þar urn guðdómlegan sann- 
leik að rœða, er sáluhjálp einstaklingsins og framtíðarvel- 
ferð kirkjunnar væri undir kotnin. 


— EmbættismH.nn kirkjufélagsins kosnir á þingi síðasta eru : sóra 
Jón Bjarnason, forseti ; séra Friðrik J. Bergmann, varaforseti; sóra 
Björn B. Jónsson, skrifari; séra Jón J. Clemens, varaskrifari; Jón A. 
Blöndal, féhirðir; Ólafr S. Þorgeirsson, varaféhirðir. 

— Samkvæmt skýrslu skrifara kirkjufélagsins, sem fram var lögð á 
ársþingi þess hinu síðasta, er fólkstal í söfnuðum félagsins öllum 6040. 
En þetta er ónákvæmt, því skýrslur vantaði frá 4 söfnuðum (Víkr-s., 
Guðbrands-s., og báðum Jóhannesar-söfnuðunum). 

— Skólasjóðr félagsins er nú að upphæð $0387,87, en í kirkjufélags- 
sjóði var á þeim tíma, er ársþingið var haldið, $408.35. ,,Sameiningin 
var í $216 23 skuld (nálega eingöngu við prentfélag Lðgbergs), en átti að 
nafninu útistandandi $1525,45. 


Hr. Ólafr S. Þorgeirsson, er féhirðir ,, 8 am.“ 


, EIMREIÐIN", eitt fjölbreyttasta og skemmtilegasta tímaritið a ts- 
'l'enzku. Ritgjörðir, myndir, sögur, kvæði. Verð 40 cts. livert hefti. 
Eæst hjá H. S. Bardal, J. S. Bergmann o. fl. 


ÍSAFOLU", 'ang-mesta blaffið á íslandi, kemr út tvisvar f viku allt árið; kostar 
í'Ameríku $1.50. Ilalldór S. Bardal, 557 Elgin Ave„ Winnipeg, er útsölumaðr. 


.VERÐI LTÓS !“— hið kirkjulega mánaðarrit ['eirra séra Jóns Iíelgasonar 
og Haralds Níelssonar í Reykjavtk — til sölu i bókaverzlan Ilalldórs S. Bardai 
í Winnipeg og kostar 6 o cts. 


KENNARINN“, mánaðarrit til notkunar við kristindómsfrœðslu barna í sunnu- 
dagsskólum og heimahúsum; kemr út í Minneota, Minn. Argangrinn, 12 nr., 
kostar að eins 50 cts. Ritstj >ri séra Björn B. Jónsson. Utg. G. B, 1 jornson. 


SAMEININGIN“ kemr út mánaðarlega,12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00 
arg,- greiðist fyrir fram. — Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba, 
Cankda. — Útgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstjóri), Friðrik J.Bergmann, Olafr b. 
þor^eir son, Rúnólfr Marteinsson og N. Stíin a r mr þorlaksson. 


PRENTSMIDJA LÖGBERGS, — WINNIPEG. 


